Editoryal 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


AYAN 


Tomo LVII Blg. 9 
Mayo 7, 2011 
www. philippinerevolution. net 


Dapat kagyat na panagutin 
ng rehimeng Aquino si Arroyo 


bibitiw ni Merceditas Gutierrez bilang Om- 

budsman nitong Mayo 6. Sa pagbibitiw ni Gu- 
tierrez, naalis ang isang malaking hadlang sa 
pagsasampa ng mga kaso laban kay Gloria Arroyo 
at sa mga kasapakat niyang kriminal. Bumibigat 
ngayon ang kanilang panawagan na panagutin na 
sa lalong madaling panahon sina Arroyo sa kani- 
lang pandarambong at pagnanakaw sa kabang-ba- 
yan, sa mahigit isanlibong mga kaso ng pama- 
maslang at iba pang mga krimen laban sa 
sangkatauhan. 

Nagbitiw si Gutierrez sa harap ng 
laganap na panawagan ng mamama- 
yan na patalsikin na siya sa pwesto 
niya bilang Ombudsman. Pinangu- 
nahan ng kanyang pagbibitiw ang 
nakatakda sanang pagbubuo ng Sena- 
do bilang isang korteng pang- 
impeachment na didinig ng mga rekla- 
mong isinampa laban sa kanya. 

Galit na galit ang mamamayan kay 
Gutierrez sa paggamit niya ng ka- 
nyang poder upang hadlangan 
ang pagsasampa ng mga kaso la- 
ban kay Gloria Arroyo na siyang hu- 
mirang sa kanya sa pwesto. Ang ' 
tanggapan ng Ombudsman ang 
ahensya ng reaksyunaryong gubyer- 
no na may tungkuling mag-imbesti- 
ga at magsampa ng kaso sa Sandi- 
ganbayan laban sa mga upisyal ng 
gubyernong nasasangkot sa mga kaso ng korap- 
syon at pang-aabuso sa pwesto. Subalit taliwas 
dito, nagbulag-bulagan si Gutierrez sa kabila ng 
malinaw na tuwirang pagkakasangkot ng kaibigan 
niyang si Arroyo sa iba't ibang mga kaso ng ko- 
rapsyon tulad ng NBN-ZTE deal, Fertilizer Fund 


Te» ng mamamayang Pilipino ang pag- 


Arroyo, sinampahan ng 


Mga tampok sa 
isyung ito... 


kasong pandarambong 
PAHINA 2 


13 armas, nasamsam 
sa Bukidnon PAHINA 6 


scam at marami pang iba. 

Sa pagbibitiw ni Gutierrez bilang Ombudsman, 
lalong lumalakas ang pagnanais ng mamamayang 
Pilipino na makitang kagyat na gumulong na ang 
prosesong ligal laban kay Gloria Arroyo, sa asawa 
nitong si Mike, mga anak at iba pang mga susing 
upisyal ng nagdaang rehimen na nasangkot sa 
malalaking kaso ng katiwalian. Nais din nilang 
makitang magsimula na ang prosesong ligal para 
panagutin si Arroyo at kanyang mga upisyal-mili- 
tar at panseguridad na responsable sa mga pasis- 
tang krimen. 

Kaya dismayadong-dismayado ang mama- 
mayang Pilipino kay Benigno Aquino III sa ka- 
biguan niyang makagawa ng kahit katiting na 
hakbangin para panagutin si Arroyo at mga 
kasapakat nito sa pandarambong at 
mga pasistang krimen. Kumukulo ang 
kanilang dugo na makita ang patuloy 
na pamamayagpag ni Arroyo sa poder sa 
kabila ng malalaking kasong kriminal na 
dapat niyang harapin. 

Para makuha ni Aquino ang suporta ng ma- 
mamayan sa kanyang kampanya 
sa eleksyon noong nagda- 
ang taon, tuluy-tuloy ni- 
yang binatikos si Arroyo at 
ang malalaking kaso ng ko- 
rapsyon sa ilalim ng nagda- 
ang rehimen. Kaya naman 
matapos ang ilang bu- 
wan, galit ang mamamayan 
sa kabiguan niyang gumawa ng mapagpasyang 
hakbangin upang simulan man lamang ang prose- 
so para iharap si Arroyo sa korte. Dahil dito ay la- 
long tumitibay ang pagsusuri na may nabuong 
aregluhan sa pagitan nina Aquino at Arroyo no- 
ong panahon ng eleksyon. 


PAN 


Ka Soly, Asawa, Ina, 
Rebolusyonaryo 
PAHINA 12 


Sa napakarami nang isinaga- 
wang mga imbestigasyon nitong 
nagdaang mga taon, sapat-sa- 
pat na ang mga nabunyag na 
impormasyong nagdidiin kay Ar- 
royo sa mga kasong kriminal. 
Kaya naman ang pagbubuo ni 
Aquino ng Truth Commission sa 
mga unang araw ng kanyang 
pag-upo sa Malacafang para 
umano imbestigahan ang mga 
kaso ni Arroyo ay itinuring ng 
marami na malaking pagsasa- 
yang ng oras at rekurso ng gu- 
byerno. Kalaunan, nabigo ang 
Malacahang na bigyang-katwi- 
ran ang pagbubuo ng Truth 
Commission sa harap ng rekla- 
mong isinampa laban dito sa 
Korte Suprema. 

Nagpatumpik-tumpik si 
Aquino sa harap ng panawagan 
na patalsikin si Gutierrez. Ni- 
tong Abril na lamang ito 
pinansin at sinakyan ni Aquino 
nang itulak ito sa loob at labas 
ng Kongreso. Pumasok na la- 
mang siya rito sa hangaring 
makabawi sa malaking pagbulu- 
sok ng kanyang popularidad na 
lumitaw sa nagdaang mga sar- 
bey. 

Sa pagbibitiw ni Gutierrez, 
lumalakas ngayon ang presyur 
sa rehimeng Aquino na sampa- 
han na ng kaso sina Arroyo at li- 
tisin na sila. Wala nang maika- 
katwiran ang rehimeng Aquino 


EB AYAN 


Taon XLII Blg. 7 Mayo 7, 2011 


Ang Ang Bayan ay inilalabas sa wi- 
kang Pilipino, Bisaya, Iloko, Hiligay- 
non, Waray at Ingles. 

Maaari itong i-download mula sa 
Philippine Revolution Web Central na 
matatagpuan sa: 

www.philippinerevolution.net 

Tumatanggap ang Ang Bayan ng 
mga kontribusyon sa anyo ng mga ar- 
tikulo at balita. Hinihikayat din ang 
mga mambabasa na magpaabot ng 
mga puna at rekomendasyon sa ikau- 
unlad ng ating pahayagan. Maaabot 
kami sa pamamagitan ng email sa: 

angbayan@yahoo.com 


Ang Ang Bayan ay inilalathala dalawang beses bawat buwan 
ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas 


sa pag-aantala ng mga dapat 
na hakbangin. Dapat lalo 
pang palakasin at palawakin 
ng mamamayang Pilipino ang 
kanilang panawagan na pana- 
gutin si Arroyo upang hadla- 
ngan ang anumang aregluhan 
at itulak ang pagkakamit ng 
katarungan. 

Kung wala ang pakikibaka 
ng mamamayan laban sa ko- 
rapsyon, maghahalinhinan la- 
mang ang iba't ibang mga 
kampo ng mga naghaharing 
uri sa pagsasamantala sa ka- 
pangyarihang pampulitika pa- 
ra mandambong at magkamal 
ng yaman. Napatunayan na 
ng kasaysayan na kung hindi 
kikilos ang bayan, walang ka- 
tarungang makakamit mula sa 
mga nakaluklok sa reaksyuna- 
ryong estado. 

Sa katapus-tapusan, ang 
pangmatagalang katarungan 
ay makakamit lamang sa pag- 
wawakas sa naghaharing 
reaksyunaryong sistema kung 
saan umuusbong at yumaya- 
bong ang korapsyon at pasis- 
mo. Matatamo lamang ang 
tunay na katarungan sa pag- 
babagsak sa mga burukrata 
kapitalista sa pamamagitan 
ng rebolusyonaryong pakiki- 
baka at pagtatayo ng bagong 
sistema ng paghahari ng de- 
mokrasyang bayan. AB 


Nilalaman 


Editoryal: Papanagutin si Arroyo! 
Arroyo, sinampahan 

Pag-abswelto ng CHR sa militar 
Kalamidad, kagutuman sa Panay 
13 armas, nasamsam sa Bukidnon 
Scout Ranger sa Negros, patay 
Militar, bihag sa Cotabato 
Pagpaslang sa Leyte, kinundena 

6 na sundalo, patay sa Rizal 
Anibersaryo ng NDFP 

Araw ng Cordillera 

Ka Soly, rebolusyonaryo 

Balita 


ONN DA OARKM WN na 


Arroyo, kinasuhan 
ng pandarambong 


araming kaso ng pandaram- 

bong at paglabag sa kara- 
patang-tao ang kakaharapin 
ngayon ng dating pangulong 
Gloria Arroyo. 

Binigyang-daan ang pagsa- 
sampa ng mga ito matapos ang 
hindi inaasahang pagbibitiw ni 
Merceditas Gutierrez bilang pi- 
nuno ng (Office of the Om- 
budsman. Magkakabisa ang pag- 
bibitiw ni Gutierrez sa Mayo 6 o 
tatlong araw bago ang nakatak- 
da sanang pagsisimula ng pagli- 
litis sa kanya ng Senado. 

Nang ianunsyo niya ang ka- 
nyang pagbibitiw, matigas pa 
ring itinanggi ni Gutierrez na si- 
ya ay protektor ni Arroyo. Ito ay 
kahit kilala siyang malapit sa 
pamilya ng dating pangulo. Inu- 
puan niya ang mga kasong kina- 
sasangkutan ng kanyang amo at 
mga masugid na alipures nito. 
Sa kabilang banda, malupit ni- 
yang tinugis ang mga kalaban 
sa pulitika ng rehimeng Arroyo. 

Sa pagbibitiw niya bilang 
hepe ng Ombudsman ay nawala 
ang isang malaking balakid sa 
pagpapabwelo ng mga isinasam- 
pang kaso laban kay Arroyo. 
Kaugnay nito, sinabi ni Rep. 
Teddy Casiho ng Bayan Muna na 
kanilang ipupursige ang nabim- 
bing kasong pandarambong la- 
ban kay Arroyo tulad ng anoma- 
lya hinggil sa 5329 milyong 
proyektong NBN-ZTE. Ipinanga- 
ko naman si Secretary of Justice 
Leila de Lima na bubuhayin niya 
ang kaso at magbubuo ang De- 
partment of Justice ng panel 
para rito. 

Maaalalang nagsampa ang 
Bayan Muna ng kasong panda- 
rambong laban kay Arroyo no- 
ong Hulyo 1, 2010, isang araw 
matapos ito bumaba sa poder. 
Ipinasa ng DOJ ang kaso sa 
Truth Commission na binuo no- 
on ni Aquino. Naisaisantabi ang 
kasong ito nang ideklara ng Kor- 
te Suprema na "hindi naaayon 


ANG BAYAN Mayo 7, 2011 


sa konstitusyon" ang pagkakabuo ng Truth Com- 
mission. 

Nauna rito, nagsampa na rin ng kasong pan- 
darambong si dating Solicitor General Frank 
Chavez laban kay Arroyo kaugnay naman ng iligal 
na paggamit ng pondo ng Overseas Workers 
Welfare Administration (OWWA) noong 2003- 
2004. Bukod kay Arroyo, kinasuhan din sina da- 
ting OWWA administrator Virgilio Angelo, dating 
Health Secretary Francisco Duque II at dating 
Executive Secretary at Foreign Affairs Secretary 
Alberto Romulo. 

Ayon kay Chavez, iligal ang paglipat ng pon- 
do ng OWWA sa Philippine Health Insurance Cor- 
poration (PhilHealth). Ginamit ni Arro- 
yo ang P554 milyong pondo ng OWWA GLORIA 
para ipambili ng PhilHealth cards mula 
Marso 2003 hanggang Pebrero 2004. | 
Ipinamudmod niya ito para sa kanyang ) 
muling pagkandidato sa pagkapangulo %& 
noong Mayo 2004. Mali ring ginamit ni 
Romulo ang P5 milyong pondo ng OWWA 
bilang suporta sa gerang anti-terorismo X 
ni Pres. George W. Bush ng US laban sa 4 
Iraq at 5293,500 para sa mga gastos ng 
Philippine mission sa Kuwait at pambili ng 
mga sasakyan para sa mga embahada ng Pili- | 
pinas sa Lebanon, Jordan, Oman, Bahrain, 1 


Pag-abswelto ng CHR 
sa militar, binatikos 


KAROYO 


Egypt at Iran. 

Bukod dito, naghahanda rin umano si Sen. 
Panfilo Lacson ng mga kasong katiwalian laban 
kay Arroyo. Gayundin ang isang pribadong mama- 
mayan sa Iloilo na si Danilo Lihay-lihay, ayon kay 
Secretary de Lima. Kaugnay ito sa maanomalyang 
pagbebenta ni Arroyo sa mga kagamitan ng Iloi- 
lo Airport noong 2007. 

Sa kabila ng mga positibong indikasyong ma- 
itututok na kay Arroyo ang mga kasong panda- 
rambong at iba pa niyang mga krimen sa bayan, 
may ilang balakid ngayon na dapat maalpasan ng 
mga nagtataguyod ng kilusang antikorapsyon. 

Ngayon pa lamang ay nagmamaniobra 
na ang Office of the Ombudsman na 
iabswelto si Arroyo sa kinakaharap ni- 
tong mga kaso. Ani Assistant Om- 
a budsman Evelyn Baliton, wala raw si- 
f lang nakitang iregularidad at ligal ang 
| paggamit ni Arroyo sa pondo ng OWWA. 
Dinagdagan ito ng tila pag-aatubili ni 
Benigno Aquino III na usigin ang da- 
ting pangulo. Inamin niya nitong 
Mayo 1 na hindi prayoridad ngayon ng 
kanyang rehimen ang pagsasampa ng ka- 
| song pandarambong laban kay Arroyo. Mas 
tututukan umano niya ang paghahanap ng 
. bagong Ombudsman. AB 


ng Bagong Alyansang Makaba- 
yan (BAYAN) na dismayado sila 
sa ulat ng CHR. Nakipagtulu- 
ngan si Roxas sa ginawang pag- 
sisiyasat ng CHR pero sa kabila 


Rights (CHR) na nagpapawalang-sala sa militar kaugnay ng 
pagdukot at pagtortyur sa Filipino-American (Fil-Am) na akti- 
bistang si Melissa Roxas at dalawa pa niyang kasama. 


rors ng batikos ang desisyon ng Commission on Human 


Inabswelto ni CHR Chairper- 
son Loreta Ann "Etta" Rosales 
ang mga elemento ng 7th In- 
fantry Division ng Philippine 
Army. Dagdag dito, malisyoso 
niyang ipinahayag na ang Ba- 
gong Hukbong Bayan (BHB) ang 
nasa likod ng pagdukot at pag- 
tortyur kina Roxas. 

Ayon sa Partido Komunista 
ng Pilipinas, ang pag-abswelto 
ng CHR sa AFP ay pabor kay da- 
ting Maj. Gen. Jovito Palparan, 
na namuno noon sa 7th ID sa 
brutal na kampanya ng teroris- 
mo at paglabag sa mga karapa- 
tang-tao. Kabilang sa mga kasa- 
lanan ni Palparan at 7th ID ang 
pagdukot sa mga estudyante ng 


ANG BAYAN Mayo 7, 2011 


University of the Philippines na 
sina Karen Empeño at Sherlyn 
Cadapan, pagtortyur sa magka- 
patid na Reynaldo at Raymond 
Manalo, at pagdukot din sa akti- 
bistang si Jonas Burgos at lider- 


manggagawa na si Rogelio 
Concepcion. 

Binatikos din ni Fidel Agcao- 
ili, tagapangulo ng Human 


Rights Monitoring Committee ng 
National Democratic Front of the 
Philippines ang akusasyon ni 
Rosales sa BHB. Ayon kay Agca- 
oili, ang pahayag ni Rosales ay 
maaaring makadiskaril sa usa- 
pang pangkapayapaan sa pagi- 
tan ng Gubyerno ng Pilipinas 
(GPH) at NDFP. Sinabi naman 


nito ay pinawalang-sala pa rin 
ang militar. 

Dinukot si Roxas kasama sina 
Edward Jandoc at Juanito Cara- 
beo noong Mayo 19, 2009 sa La 
Paz, Tarlac. Anim na araw silang 
isinailalim sa torytur at saywar 
at dinala sa iba't ibang kampo 
militar sa Central Luzon. 

Samantala, nagsampa ng ka- 
so sa Department of Justice la- 
ban kay Palparan ang mga ina 
nina Karen Empeño at Sherlyn 
Cadapan. Inakusahan nila si Pal- 
paran ng paglabag sa Anti-Rape 
Law, Revised Penal Code, mga 
karapatan ng mga detenido at 
arestado at mga internasyunal 
na alituntunin laban sa tortyur. 
Tinulungan sila ng kanilang 
abugadong si Edre Olalia ng Na- 
tional Union of People's Law- 
yers. [AB] 


Kalamidad, kahirapan 
at kagutuman sa Panay 


kalamidad. Sa huling kwarto ng 2009 at unang bahagi ng 


Ne 2010, sunud-sunod na tumama sa isla ng Panay ang mga 


2010, dumanas ng matinding tagtuyot ang isla dulot ng El Ni- 
Ao. Sa sumunod namang mga buwan, hinambalos ng bagyo at baha 
ang isla. Dahil dito, nasalanta ang agrikultura at tumindi pa ang ka- 
gutuman ng mga magsasaka at iba pang mahihirap na sektor. 


Inutil na gubyerno 

Sa kabila ng matinding sa- 
lanta, walang ginawa ang gu- 
byerno kundi magbigay ng ti- 
ngi-tinging ayuda sa mga bikti- 
ma ng kalamidad. Walang silbi 
ang mga serbisyong panlipu- 
nang ito nang pumutok ang epi- 
demya ng dengue sa isla noong 
kalagitnaan ng 2010. Umabot sa 
5,147 tao ang nagkasakit at 27 
ang namatay sa prubinsya pa la- 
mang ng Iloilo. Kinailangan 
pang kumprontahin at singilin 
ng mga organisasyong masa ang 
lokal na gubyerno ng Iloilo City 
para maglabas ng P1 milyong 
pondo sa kalamidad. 


Nagdeklara ng state of ca- 
lamity ang gubyerno sa harap ng 
mga pagbaha noong Setyembre 
at Disyembre 2010. Subalit wala 
naman itong ginawa kundi ma- 
mahagi ng delata at noodles. Pi- 
nababayaran pa ang mga mag- 
sasaka ng tig-P600 bawat sako 
ng umano'y may diskwento na 
certified seeds ng DA at NFA pa- 
ra ihabol umano sa ikalawang 
pagtatanim na sinira ng mga 
pagbaha. Nitong panahon din 
tumaas ang presyo ng LPG at 
halos lahat ng bilihin at serbi- 
syo. Kahit ang presyo ng bigas 
ng NFA ay tumaas sa P27 mula 
sa P25 bawat kilo. Ang presyo 


Marahas na demolisyon 
sa Laperal Compound 


inundena ng Confederation of Unity for the Recognition and 
Advancement of Government Employees (COURAGE) ang mara- 
has na demolisyon sa Laperal Compound sa Guadalupe Viejo sa Ma- 


kati City noong Abril 29. 


Sapilitang pinasok ng mahi- 
git 1,000 pwersa ng pulis, 
Special Weapons and Tactics 
(SWAT), mga goons, tauhan ng 
Metropolitan Manila Develop- 
ment Authority (MMDA) at Ma- 
kati Public Safety (MAPSA) ang 
komunidad upang palayasin ang 
mga residente. Gumamit sila ng 
buldoser upang wasakin ang 
mga bahay. Ginamitan din ng 
water cannon at tirgas ang mga 
residente nang sila ay napilitang 
magdepensa sa kanilang mga ta- 
hanan. 

Ayon kay William Balderas, 


tagapangulo ng COURAGE-Lape- 
ral Chapter, isang bata ang na- 
walan ng malay matapos maka- 
langhap ng tirgas at dalawang 
lalaki naman ang nasugatan ma- 
tapos tamaan ng bala. Maraming 
kabataan ang hinuli at binug- 
bog ng mga pulis. 

Mariin ding pinabulaanan ni 
Balderas ang pahayag ni Makati 
Mayor Jejomar Erwin "Jun-Jun" 
Binay Jr. na "danger zone" ang 
komunidad dahil talamak umano 
rito ang droga at krimen. Nilili- 
his lamang ni Binay ang aten- 
syon ng mamamayan sa totoong 


ng puting asukal ay umabot sa 
P60 bawat kilo noong Disyem- 
bre at nitong Pebrero ay umabot 
na sa P70 hanggang P72 sa mga 
bayan. 

Inutil din ang gubyerno no- 
ong panahon ng EL Niño. Halos 
kalahati na ng kabuuang pala- 
yang may irigasyon ang duma- 
nas ng pagkatuyo. Gayunpaman, 
paunti-unti lamang ang isinaga- 
wang cloud seeding. Ang serbis- 
yong isinasagawa ng Depart- 
ment of Social Welfare and De- 
velopment (DSWD) at Philippine 
National Red Cross ay ipinadaan 
pa sa programang 4Ps--na may 
sarili namang badyet. Ito'y dahil 
ginawa raw prayoridad ang mga 
benepisyaryo nito na umaabot 
lamang sa mga 5,000 sa prubin- 
sya ng Iloilo at Capiz. Pero wala 
silang natanggap na tulong na 
pagkain at gamot sa kabila ng 
paggigiit ng mga magsasaka la- 
lo na sa Iloilo sa panahon ng 
tagsalat. 

Mas masahol pa, tuluy-tuloy 
ang panggigipit sa mga organi- 
sasyon at institusyong nagsisi- 


layunin ng demolisyon: ang pag- 
papalayas sa mga residente. Bi- 
natikos ni Balderas ang pagtata- 
boy sa kanila sa malalayong re- 
location site kung saan wala si- 
lang tiyak na kabuhayan. Ani 
Balderas, naniniwala rin sila na 
sinadya ang sunog noong Abril 
19 at bahagi ito ng pakanang 
palayasin sila sa lugar. 

Sinabi naman ni Ferdinand 
Gaite, pambansang tagapangulo 
ng COURAGE, na kasalanan ng 
gubyerno kung bakit dumarami 
ang mga maralitang walang ta- 
hanan. Maraming lumuluwas sa 
Kamaynilaan upang magtrabaho 
subalit pagdating dito ay wala 
namang trabahong inaabutan at 
wala ring maayos na tirahan at 
serbisyong panlipunan. Aniya, 
matinding pambubusabos ang 
ginagawa ng gubyerno kaya da- 
pat magkaisa at lumaban ang 
mamamayan para ipagtanggol 
ang karapatang mabuhay. AB 


ANG BAYAN Mayo 7, 2011 


kap na mapunuan ang kainutilan 
at kawalang-silbi ng reaksyunar- 
yong gubyerno. Sa panahong 
ito, walang tigil ang pamamas- 
lang sa mga inosenteng sibilyan 
at panghaharas sa mga demok- 
ratikong organisasyon at prog- 
resibong non-government orga- 
nization (NGO). 

Kahit sa pinakamatitinding 
kalamidad, tulad ng Bagyong 
Frank, pakitang-tao lamang ang 
tulong ng AFP at paggamit ng 
ilang helikopter nito. Ginamit 
ng AFP at US ang pagkakataong 
ito upang ipakat sa Panay ang 
mga mapanghimasok na tropang 
Amerikano. Nagpalitrato silang 
nag-aabot ng tulong sa mga na- 
salanta kahit wala naman silang 
signipikanteng nagawa. Ginamit 
lamang ng militar ng US ang 
pagkakataong iyon upang maka- 
pagsagawa ng mga operasyong 
counter-insurgency. 

Hanggang ngayon, halos 
40% pa lamang ng mga nawasak 
na imprastruktura ng bagyong 
Frank ang nakukumpuni. Walang 
dumating sa kabuuang P8 bi- 
lyong pondo para sa rehabilitas- 
yon ng mga nasalanta sa rehi- 
yon. 


Kilusang masa sa pagharap 
sa salanta 

Sa harap ng lahat ng ito, 
mahusay at maagap pa ring na- 
katugon ang mga demokrati- 
kong organisasyon kasama ang 
mga progresibong NGO sa pagbi- 
bigay ng saklolo at tulong sa pi- 
nakaapektadong mga lugar, la- 
luna sa Kalibo, Aklan at sa Ca- 
piz. Ang maagap na pagtugon sa 
pangangailangan ng mamama- 
yang dumaranas ng pinsala at 
kahirapan ay produkto ng tuluy- 
tuloy na edukasyon at pagsasa- 
nay na isinasagawa nila tungkol 
sa paghahanda at pagharap ng 
mga apektadong komunidad sa 
mga kalamidad. 

Sa pakikipag-alyansa sa iba 
pang sektor, tuluy-tuloy na nai- 
sagawa ng mga organisasyong 
masa at progresibong NGO ang 
mga aktibidad at kampanya para 


ANG BAYAN Mayo 7, 2011 


harapin ang pinsalang dala ng 
mga sakuna. Kabilang dito ang 
mga pagsasanay tungkol sa kag- 
yat na pagresponde sa panahon 
ng kagipitan, sistema ng ma- 
agap na babala, pagpapalaga- 
nap ng impormasyon hinggil sa 
kalamidad at kung papaano ito 
maiiwasan, pagtukoy sa mga 
mapanganib na lugar at pagta- 
taguyod ng sustenableng agri- 
kultura. Namahagi rin ng mga 
binhi ng gulay at pantanim ng 
mga bungang kahoy. 

Kasama ng mga lokal na upi- 
syal, nabigyan ng atensyon ang 
kanilang kalagayan sa pamama- 
gitan ng mga fact-finding mis- 
sion, congressional inquiry at 
paglaban sa mapanirang pagmi- 
mina sa Guimaras at Capiz, kabi- 
lang ang coal-fired power plant 
sa La Paz, Iloilo. 

Dahil sa kalamidad ng El Ni- 
ño, ang mga organisasyong ma- 
sa ay naglunsad ng kampanya 
kontra-kagutuman at dinala rin 
nila ang ibang isyu hinggil sa 
bulok na serbisyong panlipunan. 
Siningil nila ang gubyerno sa 
responsibilidad nito sa pagtu- 
long sa mga magsasaka at pag- 
papaunlad ng agrikultura. Kaun- 
ting bigas lamang kasi ang na- 
tanggap nilang tulong, katulad 
sa Capiz, na galing pa sa ilang 
pulitikong nangangampanya no- 
ong eleksyon. 


Rebolusyonaryong tugon 
sa kalamidad 

Sa mga lugar na saklaw ng 
Pulang kapangyarihang pampu- 
litika, nagpapatuloy 
din ang kampa- f 
nya ng ma- f 
sang magsasa- 4 
ka sa organisa- w @ 
dong pagtu- 
tulungan sa f^ 
pagpapaun- | 
lad ng pro- 


pagtatayo | 7 
ng mga NG 
kooperatiba KA 
a Not 
at iba pa pa- ; 
ra sa kagalingan ng ma- 


mamayan sa mga baryo. 

Kabilang dito ang kampanya 
sa pagtatanggol sa lupa na pi- 
nagmumulan ng kabuhayan. Ni- 
labanan ang pang-aagaw ng 3rd 
ID sa lupa ng mga Tumanduk, 
ang mga pakanang palayasin 
ang mga magsasaka para big- 
yang-daan ang mga proyekto 
panturismo at ang mapangwa- 
sak na pagmimina. 

Ipinatutupad ang mga tun- 
tunin sa pangangalaga ng kali- 
kasan gayundin sa pagpapana- 
tili ng mga naiwan pang kagu- 
batan at pananim na pangmata- 
galan tulad ng niyog at kape. 
Kasabay nito ang pagpapaunlad 
ng mga palayan at pagbabawal 
sa paggamit ng lason sa mga 
ilog, sapa at iba pang pinagku- 
kunan ng tubig. Nililinaw sa 
mga mamamayan na ang mga 
kampanyang ito ay nakaugnay 
sa pagtatanggol ng patrimonya 
at likas na yaman laban sa in- 
teres ng mga dayuhan at pangi- 
noong maylupa-kumprador at 
para sa pambansang industriya- 
lisasyon. 

Sa panahon ng kalamidad, 
ang Partido at Bagong Hukbong 
Bayan sa isla ay nakatutok sa 
pagtulong sa mamamayan sa 
paggabay sa kanilang mga pag- 
kilos at pagkoordina ng mga 
ayuda sa abot ng limitadong re- 
kurso nito. Nagdeklara rin ang 
Rehiyunal na Kumand ng BHB 
ng pansamantalang tigil-putu- 
kan noong 2008 matapos ang 
bagyong "Frank". Ang Napoleon 
Tumagtang Command ng BHB sa 

Katimugang Panay ay nag- 


piik deklara rin ng pansamanta- 


lang tigil- putukan nang 
ang mala- 
m23 king pagguho ng lupa 

Pa... sa Tubungan, Iloi- 


| ay upang maa. 
ilaan ng panahon 
ang mga yunit ng 
4 F BHB at Partido at 

2) mga organisasyong 
A masa sa pagtulong sa 
vn. mga nasalanta sa mga 

| lokalidad. ABI 


Mk MATATAGUMPAY NA OPENSIBA NG BHB 


13 armas, nasamsam 
ng BHB sa Bukidnon 


abintatlong (13) armas ang nasamsam ng Bagong Hukbong 
] sayan (BHB) sa matagumpay na pagsalakay sa hedkwarters ng 

Philippine National Police (PNP) at munisipyo ng Malitbog, 
Bukidnon noong Mayo 3 ng umaga. Nakakumpiska sila rito ng wa- 
long M16, tatlong pistolang 9 mm, isang kal .38 rebolber, isang kal 
.22 na pistola at maraming bala. 


Nakasamsam din ang BHB 
ang dalawang radio transceiver, 
dalawang kompyuter at 
iba pang kagamitang 
militar. 

Ayon kay Ka Emi- 4 
liano Libertad, taga- 7 
pagsalita ng Ignacio “ 
"Eking" Balacuit Com- 4 
mand ng Front 4-B, : 
nakontrol ng mga Pu” 
lang mandirigma ang istasyon 


ng pulis sa loob ng 30 minuto 
bagamat malapit lamang ito 


8 sa hedkwarters ng 58th IB at 


ng Provincial PNP ng Misamis 


) 7 Oriental. Sa bilis ng pagsala- 


kay ay hindi na na- 


=~ nagsalong 
lamang sila 


Upisyal ng Scout Ranger, 
napatay sa Negros Oriental 


salakay ng 2nd Scout Ranger Company noong Mayo 3 sa na- 


Bee ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) ang tangkang pag- 


kahimpil na platun ng mga Pulang mandirigma sa Sityo 
Avocado, Barangay Talalak, Santa Catalina, Negros Oriental. Ayon 
sa mga panimulang ulat, napatay ang isang upisyal ng militar at 


isa pa ang sugatan sa mga 
porsment. 

Kinilala ang napatay na si 
Capt. Wilson Montenegro, pu- 
nong upisyal ng 2nd Scout Ra- 
nger Coy (SRC) ng 1st Scout 
Ranger Battalion. 

Pansamantalang nakahimpil 
noon sa lugar ang isang yunit 
ng BHB nang kubkubin ito ng 
2nd Scout Ranger Coy bandang 
alas-9 ng umaga. Gayunpaman, 
natunugan ito ng mga Pulang 
gerilya at naagaw nila sa mili- 
tar ang inisyatiba sa labanan. 
Pagkatapos ng 30 minuto ay 
bumulagta ang punong kuman- 
der ng 2nd Scout Ranger Coy at 
nasugatan ang isa sa panaklo- 


pasistang sundalong panreim- 


long pwersa mula 1st SRC. 

Sa kanilang pahayag sa mid- 
ya, pinasalamatan ng BHB ang 
mga kaibigan nilang pulis na 
nagbigay-babala sa kanila. Da- 
hil dito ay nakapaghanda sila 
at sinalubong ang sinasabing 
"mga piling tropa" ng reaksyu- 
naryong estado. 

Sa Compostela Valley, isang 
sundalo ang napatay at dalawa 
pa ang nasugatan nang tamba- 
ngan ng BHB ang nag-oopera- 
syong mga pwersa ng 71st IB 
sa Barangay Tibagon, Pantukan 
noong tanghali ng Mayo 4. Ay- 
on sa mga panimulang ulat, pi- 
nasabugan ng BHB ng com- 


kanilang mga sandata. 

Dinala ng mga Pulang gerilya 
sa kanilang pag-atras ang nabi- 
hag na tatlong pulis. Nang ma- 
kalayo na nang mga 300 metro 
sa himpilan ng pulis ay pinaka- 
walan din sila. 

Muling ipinakita at pinatu- 
nayan ng BHB na makapaglulun- 
sad ito ng matatagumpay na 
taktikal na opensiba sa harap ng 
mas malaki at higit na malakas 
na pwersa ng kaaway at masin- 
sing mga operasyong militar. 
Ang reyd na ito ay makapagpa- 
pataas at makapagpapatibay 
pang lalo sa determinasyon ng 
mga Pulang mandirigma na bi- 
guin ang kontra-mamamayang 
Oplan Bayanihan ng rehimeng 
US-Aquino at isulong ang dig- 
mang bayan tungo sa mas mata- 
as na antas, dagdag pa ni Liber- 
tad. AB 


mand-detonated explosives 
(CDEx) ang mga sundalo bago 
sila pinaulanan ng bala. 

Samantala, pinarusahan ng 
mga Pulang mandirigma ng Ed- 
gardo Dagli Command ng BHB- 
Batangas ang isang elemento 
ng death squad ng Armed 
Forces of the Philippines (AFP) 
at ng PNP-CIDG. Ang naturang 
elemento na kilala sa mga alyas 
na "Dennis" at "Allen" ay tuwi- 
rang responsable sa pagpatay 
sa dalawang lider-masa n Bata- 
ngas. 

Si "Dennis" ay kabilang sa 
isang pangkat ng mga arma- 
dong tauhan ng AFP-PNP na 
pumaslang noong Abril 11 kay 
Kenneth Reyes, 28 taong gu- 
lang, kapitan ng Barangay Mag- 
uihan, Lemery at tagapangulo 
ng Bagong Alyansang Makaba- 
yan-Batangas. Si “Dennis” din 
ang pumatay kay Ireneo "Rene" 
Rodriguez sa Pook ng Balayan, 
Calaca, Batangas noong No- 
byembre 7. Si Rodriguez ay upi- 
syal ng Samahan ng Magbubu- 
kid ng Batangas (SAMBAT). [EB 


ANG BAYAN Mayo 7, 2011 


Pagpaslang sa lokal 
na upisyal, militarisasyon 
sa Leyte, kinundena 


Hukbong Bayan (AO0C-BHB) sa Samar ang pagpaslang kay 


Mine: kinundena ng Arnulfo Ortiz Command ng Bagong 


Reynaldo Uy, meyor ng Calbayog City. Si Uy ay pinagbaba- 
ril ng mga bayarang mamamatay-tao na pinaniniwalaang inutusan 


ng mga karibal niya sa pulitika. 


Sa isang pahayag, sinabi ng 
AOC na ang pagkakapaslang ni 
Uy ay palatandaan ng lumala- 
lang krisis at kabulukan ng 
reaksyunaryong naghaharing 
sistema. "Ang mga kontradik- 
syon sa pagitan ng mga reak- 
syunaryong pulitiko ay lalong 
nagiging maigting at madugo 
dahil wala nang puwang para sa 
aregluhan hinggil sa lumiliit na 
nilang kulimbat sa kapangyari- 
han." 

Tinawag ng AOC si Uy bilang 
tunay na kaibigan ng mamama- 
yan at isang pulitikong maru- 
nong makinig sa hinaing ng 
bayan. 

Unang nagsilbi si Uy sa ma- 
mamayan bilang doktor na 
nanggagamot sa mga magsa- 
saka at iba pang mahihirap. Su- 
manib siya sa kilusan laban sa 
diktadurang Marcos noong de- 
kada 1980. Matapos bumagsak 
ang diktadura noong 1986 ay 
hinirang siyang bise alkalde ng 
Calbayog City. Kalaunan ay na- 
nalo siya sa eleksyon sa ilalim 
ng progresibong Partido ng Ba- 
yan. Naging meyor siya at kon- 
gresman ng naturang lunsod. 

Noong 2005, malaking papel 
ang ginampanan ni Uy sa Kon- 
greso sa paglalantad at pagtu- 
tol sa mga paglabag sa karapa- 
tang-tao ng pasistang berdu- 
gong si Gen. Jovito Palparan. Si 
Palparan noon ang hepe ng 8th 
Infantry Division. Pinamunuan 
ni Uy ang lahat ng kongresman 
mula sa rehiyon sa paggigiit na 
patalsikin si Palparan sa Eastern 
Visayas. Naging aktibo rin si Uy 
sa paglaban sa malawakang 


ANG BAYAN Mayo 7, 2011 


pagmimina sa Samar at sa bu- 
ong rehiyon. 

Samantala, mariing binati- 
kos ng National Democratic 
Front sa Eastern Visayas (NDF- 
EV) ang pagdagsa ng mga tropa 
mula sa 82nd Civil Military Op- 
erations Company sa lahat ng 
barangay ng Tunga, Leyte. "Ka- 
lokohan ang sinasabi ni Lt. Rey 
Halina, hepe ng 82nd CMO na 
ang mga tropang ito ay pawang 
mga 'manggagawa para sa ka- 
payapaan at kaunlaran.'" Anang 
NDF-EV, ang 82nd CMO ay isang 


yunit pangkombat na pilit na 
pinabababad sa mga sibilyang 
komunidad para manggera sa 
tabing ng "operasyong pangka- 
payapaan at kaunlaran" sa ila- 
lim ng Oplan Bayanihan. 

Sinabi rin ng NDF-EV na ini- 
lalagay lamang sa peligro ng 
8th ID ang kaligtasan ng mga 
sibilyan, at labag ito kapwa sa 
CARHRIHL at pandaigdigang 
makataong batas. Pinanga- 
ngambahan ng NDF-EV ang mga 
magaganap pang dagdag na 
paglabag sa karapatang-tao 
bunga ng militarisasyon sa bu- 
ong Tunga. Tinukoy nito ang 
pananagutan ng 8th ID sa pag- 
kamatay ng syentistang si Leo- 
nardo Co at dalawa niyang ka- 
samahan, at sa mga dati pang 
masaker ng mga magsasaka sa 
Kananga at Palo. Bukod pa ito 
sa responsibilidad ng 8th ID sa 
mga ekstrahudisyal na pama- 
maslang, pambobomba sa mga 
sibilyang komunidad at mga 
economic at food blockade. B 


6 sundalo, nasugatan 
sa ambus sa Rizal 


nim na sundalo, kabilang ang isang upisyal ang malub- 
hang nasugatan nang ambusin sila ng mga Pulang 
mandirigma sa Barangay Mamuyao, Tanay, Rizal nitong 


Mayo 5. 


Sa isang pahayag, iniulat ng Narciso Antazo Aramil Com- 
mand ng Bagong Hukbong Bayan sa Rizal na 
pinasabugan ng command-detonated explosive 

Y ang isang seksyon ng mga nag-ooperasyong 


tropa mula sa Bravo Coy ng 

œ 16th IB. Ang 16th IB ay 
tinaguriang 
"berdugong 

batalyon" dahil sa 

G” dami ng paglabag 
nito sa karapatang-tao, laluna 
ng mga minoryang Dumagat 


at Remontado. 


Matapos ang 15 minutong 


palitan ng putok, kabilang sa anim na sun- 
dalong malubhang nasugatan si Lieu- 
h tenant Partoza, hepe ng nag-oopera- 


syong mga tropa. 


Walang natamong 


kaswalti ang BHB. ABI 


Ika-38 anibersaryo ng NDFP, 


ipinagdiwang 


anib ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) 


[reren ng iba't ibang mga rebolusyonaryong pwersang ka- 


ang ika-38 anibersaryo ng pagkakatatag nito noong Abril 24. 


Mula sa kanilang piitan sa 
PNP Custodial Center sa Camp 
Crame, Quezon City, ipinahayag 
ng limang konsultant ng NDFP 
ang kanilang pagbati sa rebolu- 
syonaryong alyansa at patuloy 
na suporta rito at sa mamama- 
yang Pilipino sa pursigido ni- 
lang rebolusyonaryong pakikiba- 
ka. Ang pahayag ay pinirmahan 
nina Kasamang Prospero Agudo, 


kapitalismo. Determinado ang 
mamamayang Pilipino, laluna 
ang pinakapinagsasamantalahan 
at inaapi, na lubusin ang pam- 
bansa-demokratikong rebolu- 


syon at itatag ang isang malaya, 
maka-mamama- 


demokratiko, 
yan, ma- xe 
kataru- 4 
ngan at 
progresi- 


Jovencio Balweg, Alan Jazmi- 
nes, Edgardo Sarmiento at Edu- 
ardo Serrano. 
Anila, mula nang ita 2M 
tag ang NDFP, nanatili By NP 
: : LAS 
itong pangunahing ma- A 
kabayan at progresibong 
alyansa ng mamamayan (" 
laban sa dayuhang im- (4 4 
peryalismo, katutubong | 


pyudalismo at burukrata 


2 militar, binihag ng BHB 
sa North Cotabato 


alawang elemento ng 57th IB ng Philippine Army ang inares- 
D: ng mga Pulang mandirigma noong Abril 14 habang nani- 

niktik sila sa Sityo Dalinding, Barangay Datu Inda, President 
Roxas, North Cotabato. Kinilala ang dalawang sundalo na sina Cpl. 
Delfin Largo Saracom at Pfc. Jayson Burgos Valenzuela. 


Q 


NG 


Nakumpiska ng mga Pulang 
mandirigma sa ilalim ng Hermi- 
nio Alfonso Command (HAC- 
BHB) ang dalawang kal .45 pis- 
tola mula sa kanila, ayon kay Ka 
Isabel Santiago, tagapagsalita 
ng HAC-BHB ng Front 53 sa 
Southern Mindanao Region. 

Inaresto sina Saracom at Va- 
lenzuela dahil kabilang sila sa 
Special Operations Team (SOT) 
na nagpapatupad ng Oplan Ba- 
yanihan ng rehimeng US-Aquino 
sa North Cotabato. Sa tabing ng 


umano'y "peace and develop- 
ment team," ang dalawang sun- 
dalo ay naglulunsad ng opera- 
syong paniktik. Sa partikular, 
bineberipika nila ang presensya 
ng mga Pulang mandirigma sa 
Barangay Datu Inda. 

Sa ngayon, ang dalawang 
bihag ay iniimbestigahan. 
tungkol sa posib- 
leng pagkaka- 
sangkot nila sa 
malalalang pag- 
labag sa karapa- 


bong sosyo-ekonomiko at pam- 
pulitikang kaayusan sa bansa. 
Mula naman sa Eastern Visa- 
yas (EV), iniulat ni Fr. Santiago 
Salas, tagapagsalita ng NDFP sa 
rehiyon, ang mga tagumpay ng 
EV laluna sa armadong pakikiba- 
ka. Limampu't apat na taktikal 
na opensiba ang nailunsad ng 
Bagong Hukbong Bayan (BHB) 
sa rehiyon mula 2010 hanggang 
2011, kung saan 35 armas ang 
nasamsam. Umabot din sa 105 
ang napatay at 35 ang nasuga- 
tang mga pwersa ng 8th ID sa 
r mga labanang ito. Ani Salas, 
/ mula sa mga karanasang ito 
sa pakikidigmang gerilya ay 


| pinauunlad na ngayon ng BHB 


sa rehiyon ang mga anihilati- 
bong atake para makaagaw ng 
mas maraming sandata at ma- 
.. armasan ang mas maraming 


Ca) rekrut. Aniya, determinado 


ang BHB sa Eastern Visa- 
yas na mag-ambag sa 
pagsisikap na sumulong 
mula sa estratehikong 
depensiba tungong es- 
A ly) tratehikong pagkapa- 


tang-tao at iba pang kasala- 
nan sa rebolusyonaryong kilu- 
san habang nagpapatupad ng 
malupit na kontra-rebolusyo- 
naryong gera ng rehimeng US- 
Aquino. Gayunpaman, binig- 
yang-katiyakan ang mga pami- 
lya ng dalawang militar na ni- 
rerespeto ng BHB ang kanilang 
mga karapatan alinsunod sa 
mga protokol ng digma at pro- 
bisyon ng Comprehensive Ag- 
reement on Respect for Human 
Rights and International Hu- 
manitarian 

Law. 


ANG BAYAN Mayo 7, 2011 


tas sa digmang bayan. 

Sa Southern Tagalog, nagpu- 
gay ang Balangay Raquel Au- 
mentado ng Artista at Manunu- 
lat ng Sambayanan (ARMAS-TK) 
sa mga naging ambag ng mga 
rebolusyonaryong artista sa re- 
bolusyon. Si Aumentado ay 
isang aktibistang pangkulturang 
napaslang sa isang labanan sa 
Mulanay, Quezon noong 2006. 

Anang ARMAS-TK, marami 
na ring rebolusyonaryong artista 
ang nag-alay ng kanilang buhay 
upang mapaglingkuran ang sam- 
bayanan. Nagsisilbi silang inspi- 
rasyon para sa iba pang mang- 
gagawang pangkulturang tuma- 
tahak sa landas ng pakikibaka. 

Partikular na binatikos ng 
ARMAS-TK ang kulturang kolo- 
nyal at pyudal na naghahari sa 
larangan ng edukasyon, mas- 
midya, sining, relihiyon at iba 
pa. Sa harap nito ay lalong tu- 


mitibay ang paninindigan ng 
ARMAS-TK na higit pang isulong 
ang pambansa-demokratikong 
rebolusyong pangkultura. Anito, 
habang ang mga programa sa 
radyo at telebisyon, ang mga 
turo ng konserbatibong simba- 
han, ang sistema ng edukasyon 
at iba pang pangkulturang dalu- 
yan ay patuloy na naglalako ng 
kamangmangan, atrasadong ka- 
isipan, pagiging palaasa sa tad- 
hana at swerte, at pagsamba sa 
dayuhan, ang rebolusyonaryong 
kilusan naman ay puspusan sa 
pagpupukaw sa malawak na ma- 
sa upang sila ay mamulat sa ka- 
nilang angking kapangyarihan 
at kakayahang gumuhit ng sari- 
ling landas tungo sa tunay na 
panlipunang pagbabago. 

Sa pahayag ng Christians for 
National Liberation-Timog Kata- 
galugan (CNL-TK), tinukoy nito 
ang buhay at kamatayang paki- 


Ika-27 Araw ng Cordillera, 


ipinagdiwang 


gigipit ng lokal na reaksyunaryong gubyerno at ng 41st IB 


Masabi: na naigiit ng mga taga-Cordillera sa harap ng pang- 


ang pagdiriwang ng ika-27 Araw ng Cordillera. Ang sele- 
brasyon na ginanap sa Lacub, Abra ay may temang "Panindigan ang 
ating Maluwalhating Kasaysayan ng Pakikibaka! Ipaglaban ang Lu- 


pa, Buhay at Karangalan!" 


Sa isang pahayag, binati ni 
Samuel "Ka Filiw" Naogsan, 
tagapagsalita ng Cordillera Peo- 
ples Democratic Front (CPDF) 
ang kahalagahan ng pagkakapili 
ng Lacub bilang lugar ng sele- 
brasyon. Ito ay dahil sa banta 
ng operasyon ng tatlong 
malalaking kumpanya sa pag- 
mimina rito--ang Total Mineral 
Exploration, Golden Lake Miner- 
al Resources na pag-aari ng 
Philex at Titan Mining and Ener- 
gy Corporation. Idinaos ang se- 
lebrasyon sa gitna ng maiigting 
na pakikibaka ng mamamayan 
ng Abra para ipagtanggol ang 
kanilang lupang ninuno, kabu- 


ANG BAYAN Mayo 7, 2011 


hayan at likas na yaman. 

Pinuri rin ng CPDF ang 
katatagan ng mga Cordilleran sa 
harap ng pagbuhos sa rehiyon 
ng malaking bilang ng mga 
tropang militar para supilin ang 
kanilang pakikibaka. 

Tiniyak ng CPDF ang patu- 
loy na suporta ng mga rebo- 
lusyonaryong pwersa sa laban 
ng mga Cordilleran para ipag- 
tanggol ang kanilang lupa, 
kabuhayan at likas na yaman. 
Kahit sa gitna ng bangis ng 
Oplan Bantay Laya 1 at 2 ay 
ilang bigwas sa kaaway ang 
iniambag ng Bagong Hukbong 
Bayan (BHB) upang parusahan 


kibaka kung saan daan-daang 
mga martir ng rebolusyon ang 
nag-alay ng kanilang buhay. Su- 
balit sa kanilang pagkamatay, 
anang CNL-TK, sila ay muling 
nabubuhay sa daan-daan at lak- 
sa laksang nakikibakang samba- 
yanan upang ipagtagumpay ang 
demokratikong rebolusyong ba- 
yan at itatag ang lipunang pa- 
pawi sa pagsasamantala. 

Bilang rebolusyonaryong sa- 
mahan sa hanay ng mga taong 
simbahan at mga relihiyoso, ang 
CNL ay matatag na naninindigan 
na sa pamamagitan lamang ng 
demokratibong rebolusyon ma- 
kakamit ng sambayanan ang mi- 
nimithing pagbabago. 

Naglunsad naman ng raling- 
iglap ang mga myembro ng Ma- 
kabayang Kilusan ng Bagong Ka- 
babaihan sa Maynila. Panawa- 
gan nila na lumahok ang kaba- 
baihan sa digmang bayan. [EB 


ang mga tropang militar na gi- 
nagamit ng mga dayuhan at 
lokal na nagsasamantala para 
supilin ang mamamayan. Sa 
huling taon ng OBL2 hanggang 
unang kwarto ng 2011, umabot 
sa 104 na kaswalti ang idinu- 
lot ng BHB sa AFP. Limamput 
walo rito ang napatay sa 20 la- 
banan sa buong rehiyon. Mara- 
mi-rami ring armas at kagami- 
tang militar ang nakumpiska 
rito. 

Nanawagan ang CPDF sa ma- 
mamayan ng rehiyon na patu- 
loy na labanan ang presensya 
ng reaksyunaryong militar sa 
kanilang mga komunidad at 
pagpasok ng mga dayuhang 
korporasyon para agawin at 
wasakin ang kanilang lupang 
ninuno. Ipinanawagan nito ang 
pagbubuo ng militanteng pag- 
kakaisa at paglaban ng lahat ng 
mamamayang Cordilleran at 
mamamayang Pilipino upang 
maitatag ang lipunang tunay 
na malaya, maunlad, mapaya- 
pa, makatarungan at demo- 
kratiko. AB 


Yaman ng FSMR 
at Cordillera, kinokopo 
ni Danding Cojuangco 


"Danding" Cojuangco Jr. sa malaking halagang iniambag niya 


Ç Percina" ngayon ang tinatamasang kabayaran ni Eduardo 


sa pondong pangampanya ng kanyang pamangkin na si Benig- 
no Aquino III. Bukod sa pagtitibay ng Korte Suprema sa pag-ang- 
kin niya sa signipikanteng bilang ng mga sapi sa San Miguel Cor- 
poration (SMC), namamayagpag ngayon si Cojuangco sa panga- 
ngamkam ng lupa, malawakang pagmimina at pagtatayo ng mga 
planta ng enerhiya sa maraming rehiyon. Siya ngayon ang kumaka- 
tawan sa kasakiman ng Kamag-anak Inc. sa iba't ibang dako ng Pi- 


lipinas. 

Sa Far South Mindanao Re- 
gion (FSMR), ibinunyag ng Nati- 
onal Democratic Front of the 
Philippines (NDFP) na si Coju- 
angco ang nagmamay-ari ng 
10% ng dambuhala at mapang- 
wasak na kumpanyang Xstrata- 
SMI na nagmimina ng ginto at 
tanso (copper). Tatlo rin ang 
nabili niyang minahan ng kar- 
bon (coal) sa kabundukan ng 
Daguma. Saklaw nito ang hang- 
ganan ng Sarangani, Sultan Ku- 
darat at South Cotabato. Inia- 
nunsyo na rin ng SMC na magta- 
tayo ito ng mga coal-fired power 
plant sa mga syudad ng General 
Santos, Sultan Kudarat at 
Davao. 

Ang kanilang kasakiman sa 
yaman at kapangyarihan ang da- 
hilan kung bakit nagbibingi-bi- 
ngihan ang magtyuhing Aquino 
at Cojuangco sa hinaing ng ma- 
mamayang napipinsala sa pag- 
kawasak ng kapaligiran bunga 
ng mga operasyon ng mga mina- 
han. Laganap ngayon sa mga lu- 
gar na kinalalagyan ng malawa- 
kang pagmimina ang pagguho 
ng lupa, polusyon sa hangin at 
tubig at pagkasira ng mga ilog 
at dagat. 

Ginagamit din nila ang 
AFP para dahasin at pata- 
himikin ang mga mama- 
mayang tumututol. Sa pamama- 
gitan ng Oplan Bayanihan, ini- 
lulusot at pinoprotektahan ang 
malawakang pagmimina at mga 


10 


plantasyon bilang mga "proyek- 
tong pangkapayapaan at kaun- 
laran." 

Matatag na naninindigan 
ang NDFP sa FSMR na hindi nito 
kailanman pahihintulutan ang 
mga dayuhang monopolyong ka- 
pitalista at kanilang mga lokal 
na kakutsabang malalaking bur- 
gesya komprador na wasakin 
nang walang habas ang kapali- 
giran at ang kapakanan ng ma- 
mamayan. Lalaban ito hanggang 
sa maipatupad ang rasyonal at 
maka-mamamayang patakarang 
pang-ekonomya na mapagkali- 
nga sa kalikasan. 

Sa Cordillera, itinaon ng ma- 
mamayan sa pagdiriwang ng 
ika-27 Araw ng Cordillera noong 
Abril 24 sa Lacub, 


Abra ang paglalantad at pag- 
kundena sa pananalasa rin dito 
ng Kamag-anak Inc. Binatikos 
ng mga dumalo sa pagdiriwang 
ang pambansang patakaran ng 
pagturing sa Cordillera bilang 
pinagmumulan ng likas na kaya- 
manang malayang dinadambong 
ng mga dayuhan at lokal na ma- 
pagsamantala. Tinukoy nila ang 
mga kontrata sa pagmiminang 
dali-daling pinalusot ng rehi- 
meng Arroyo sa bisperas ng pag- 
tatapos ng termino nito. Ilan 
dito ang Cordillera Exploration 
Inc. (CEXI) na sumasaklaw sa di 
bababa sa 1,872 ektarya sa 12 
baryo ng tatlong munisipalidad 
sa Mountain Province (MP). Sa- 
saklawin naman ng Horizons Re- 
sources Corp. ang halos 60,000 
ektarya sa Benguet at 43 bara- 
ngay sa apat na bayan ng MP. 
Noon namang Setyembre 2010, 
naghapag ng aplikasyon ang Mt. 
Franz Mining Corp. para magmi- 
na sa 54,800 ektarya sa 11 ba- 
ryo ng MP at 42 barangay ng Ka- 
linga. 

Sa ngayon, ang lahat ng 
FTAA, exploration agreement at 
mining production sharing agree- 
ment ay sumasaklaw na sa isang 
milyong ektarya o mahigit 51% 
ng kabuuang teritoryo ng Cordil- 
lera. 

Maging ang baybayin ng Ilo- 
cos ay kinukunan ng magnetite. 
May 30 bagong kontrata para sa 
hydropower generation plant. 
Bukod pa ito sa 21 umiiral na 
mini-hydropower plant at sa 


a È Magat, San Roque, Ambuklao 


at Binga mega dam. 

Marami sa mga kon- 
= trata rito ay hawak 
78) ng SMC kundi man ng 


ST AN alyado ni Aquino na 


pamilyang Aboitiz. 

Nabuo man ang mga 
kontrata sa ilalim ng dating 
rehimen, masugid namang 
pinoprotektahan ang 
mga minahan at kum- 
panya sa enerhiya ng 
militar sa ilalim na ng 
Oplan Bayanihan ng rehi- 
meng Aquino. AB 


ANG BAYAN Mayo 7, 2011 


MGA ULAT KORESPONSAL FX 
Ka Soly: Babae, ina, 


rebolusyonaryo 


Malinaw sa akin ang sinumpaan at batid na ang mga kahira- 
pan, sakripisyo at posibleng kamatayan ay darating kanino 
man at sinuman at naniniwala ako na hindi masasayang ang 


mga pagsisikap na ito.- Ka Soly 


Pahayag ng Kalihiman ng Komiteng Rehiyon-Timog Katagalugan 


Partido Komunista ng Pilipinas 
Pebrero 2011 


ipinanganak noong Oktubre 31, 1959 sa Camarines Sur si Ka- 


Nian: sa isang pamilyang magsasaka sa lalawigan ng Albay, 


samang Rosemarie Dumanais o mas kilala bilang Kasamang 
Soly/Ensa. Maagang namulat si Ka Soly sa kahirapan at krisis ng li- 
punan. Bilang panganay sa tatlong magkakapatid na babae, naka- 
tuwang siya ng kanyang ina sa paghahanapbuhay sa pamamagitan 
ng paghahabi ng abaka sa murang edad pa lamang. Ang kalaga- 
yang ito ang nagbunsod ng kanyang interes sa pulitika at pagiging 
aktibo sa mga organisasyon ng kabataan sa kanilang lugar. Ang in- 
teres at kamalayang ito rin ang nagbukas ng pintuan upang walang 
pag-aalinlangang tanggapin ni Ka Soly ang rebolusyonaryong kilu- 


san. 


Di naging hadlang ang kan- 
yang kasarian sa paggampan 
niya ng kanyang mga tungkulin 
sa rebolusyon. Enero ng taong 
1979 nang maugnayan si Ka 
Soly ng mga kasama sa kilusan. 
Sa unang yugto ng kanyang 
pagkilos, pinangunahan niya 


ang pagtatayo at pagpapalapad 
ng mga grupo ng kabataan sa 
iba pang mga barangay ng kani- 
lang bayan. Nagbibigay siya ng 


ANG BAYAN Mayo 7, 2011 


mga pag-aaral sa iba't ibang 
kursong masa. Pana-panahon 
siyang naghahatid sa mga kasa- 
ma sa paglilipat-lipat sa mga 
sityo at tumutulong sa panga- 
ngalap ng suplay para sa BHB. 
Nakakitaan ng tapang at kapur- 
sigihan si Ka Soly sa anumang 
gawaing kanyang ginagampa- 
nan. Bunga ng masidhing pag- 
nanais na mas makapag-ambag 
sa rebolusyon at mas mapalalim 


pa ang paglilingkod sa mama- 
mayan, sumapi siya sa Partido 
Komunista ng Pilipinas at su- 
mampa sa Bagong Hukbong Ba- 
yan (BHB) sa saklaw ng Hangga- 
nang Quezon-Bikol noong Marso 
1980 sa edad na 21. Pinili 
niyang taluntunin ang landas ng 
armadong pakikibaka. Sa mga 
unang yugto, kumilos siya sa 
hanay ng mga estudyante bilang 
kasapi ng isang malaligal na 
pangkat. 

Noong Nobyembre 1981, ku- 
milos si Ka Soly sa sonang geri- 
lya ng Timog Katagalugan kasa- 
ma ang kanyang kabiyak. Itina- 
laga siya sa isang sandatahang 
yunit pampropaganda (SYP) ng 
BHB na sumasaklaw sa tatlong 
bayan ng Batangas. Habang 
nagdadalantao, isang taon ding 
naging medical staff si Ka Soly 
nang pansamantalang kumilos 
siya sa lunsod. Matapos maka- 
pagluwal, bumalik siya sa so- 
nang gerilya ng Quezon noong 
Nobyembre 1984 at pumaloob 
sa SYP na nakasasaklaw sa tat- 
long bayan. Mula sa karaniwang 
mandirigma, naging upisyal sa 
lohistika (S4) ng yunit si Ka 
Soly at noong 1985 ay naging 
pangalawang lider siya ng binu- 
ong pangkat sa pagpapatatag 
(PPT) sa isang bayan ng Central 
Quezon (CQ). Bago matapos 
ang taon, inatasang maging ka- 
lihim si Ka Soly sa binuong sa- 
ngay sa militari sektor (SMS) sa 
tatlong bayan at noong Mayo 
1986 ay naging panghaliling ka- 
gawad ng komite sa larangang 
gerilya (KLG) ng Laguna at Cen- 
tral Quezon. Di nagtagal ay na- 
ging regular siyang kagawad ng 
Komiteng Distrito (KD) ng Cen- 
tral Quezon. Taong 1987 nang 
maging regular na myembro si 
Ka Soly ng komiteng larangan, 
komiteng tagapagpaganap ng 
komiteng distrito at tuluy-tuloy 
na nagkalihim sa SMS sa apat na 
bayan sa Quezon. Kumilos din 
siya sa Laguna noong 1991 at 
nagkalihim sa laking platun na 


11 


È 4 MGA ULAT KORESPONSAL 


komiteng sub-distrito. Noong 
1993 hanggang 1994, naging 
pangalawang kalihim naman 
siya ng komiteng distrito. Ta- 
ong 1996, itinalaga si Ka Soly 
bilang kalihim ng larangang ge- 
rilya sa Central Quezon. Ginam- 
panan niya ang mga tungkuling 
ito nang may ibayong paninin- 
digan at tiwala sa Partido. 

Dahil sa mahusay na pag- 
gampan ng gawain, hinirang si- 
yang kagawad ng Komiteng Re- 
hiyon ng TK noong 1994 at na- 
halal bilang regular na kagawad 
ng komiteng rehiyon (KR) sa 
ginanap na Ikatlong Panrehi- 
yong Kumperensya ng Partido sa 
TK noong 1997 at pagkatapos 
bilang kagawad ng komiteng ta- 
gapagpaganap nito (KTKR) sa 
plenum ng KR noong 2000. 

Kahanga-hanga ang pagla- 
ban niya sa gitna ng mga sulira- 
nin. At di matatawaran ang ti- 
bay ng pagtangan niya sa mga 
rebolusyonaryong teorya. Patu- 
loy niyang pinapalalim ang kan- 
yang kaalaman at inilalapat ang 
kanyang mga pinag-aralan sa 
mas mahusay na paggampan ng 
gawain. Hindi siya nagpatangay 
sa mga tendensya na makaka- 
apekto sa kanyang paglilingkod 
sa bayan. Bagkus, patuloy 
siyang sumagupa sa alon at ma- 
tagumpay na nakapangibabaw 
sa mga kontradiksyon. 

Marunong siyang tumanggap 
ng mga pagkakamali at puna at 
ginagamit ito sa pagpapani- 
bagong-hubog bilang rebolusyo- 
naryong komunista. Larawan si 
Ka Soly ng simpleng pamumu- 
hay at puspusang pakikibaka. 
Minahal siya at niyakap ng ba- 
wat ina, kapatid at anak na ka- 
nyang nakasalamuha. 

Sa loob ng kilusan, nakilala 
niya ang kanyang naging kabi- 
yak, ama ng kanyang mga anak 
at naging katuwang sa pakikiba- 
ka na si Kasamang Gregorio “Ka 
Roger” Rosal, ang tagapagsalita 
ng Partido Komunista ng Pilipi- 


12 


nas. Magkatuwang nilang binuo 
ang isang rebolusyonaryong pa- 
milya at nagsilbing suporta nila 
ang isa't isa sa ibayong pagpa- 
patatag ng paninindigan at pag- 
papahusay ng rebolusyonaryong 
praktika. Naging inspirasyon ni 
Ka Soly ang kanyang pamilya 
upang mas magpursige sa pag- 
susulong ng rebolusyonaryong 
adhikain. Gayundin, nagsilbi si- 
lang inspirasyon sa bawat kasa- 
mang nagbubuo ng sariling mga 
pamilya. Bilang ina, hinubog 
niya ang kanyang mga anak sa 
tamis at pait ng digma. Pinili 
niya ang daan ng sakripisyo 

at pagwawalay para sa $ 
isang mas malalim na 
tungkulin, ang maging ina ( 
sa marami pang mga 
anak na dinudusta / 
ng kahirapan at 
pagsasamanta- / 
la. Ang lalim ng 
kanyang pagma- 


mahal sa kanyang > pe, 
pamilya ay sin- a 
lalim ng pag-ibig 923 


niya sa bayan, 
isang balong walang ka- 
tapusan at walang ` 
hanggan. 

Sa isang labanan sa Mau- 
ban, Quezon napaslang si Ka 
Soly noong Pebrero 7, 2011 ha- 
bang magiting na lumalaban sa 
mersenaryong militar. Isa 
siyang martir ng rebolusyon na 
ang buhay at pakikibaka ay hu- 
waran ng matapat na pagliling- 
kod sa masang pinagsasaman- 
talahan at inaapi. 

Sa harap ng kamatayan, di 
kinakitaan si Ka Soly ng takot sa 
harap ng kaaway. Di matutum- 
basan ang kanyang tapang at 
paninindigan habang binabay- 
bay ang matatarik na daan at 
pinoprotektahan ang kanilang 
hanay. Di siya natinag sa usok 
at palitan ng mga putok ng ba- 
ril sa gitna ng labanan. Malinaw 
kay Ka Soly na ang buhay ay 
may katapusan ngunit ang tu- 


nay na sukatan ng halaga nito 
ay kung paano ito nilipos at 
kung kanino ito inialay. Hang- 
gang sa huling sandali, nabuhay 
si Ka Soly na nakikibaka at pu- 
manaw na isang bayani at mar- 
tir ng rebolusyon. 

Ang kanyang kamatayan ay 
simbigat ng Bundok ng Sierra 
Madre at Banahaw. Ipinagluluk- 
sa ng rebolusyonaryong mama- 
mayan, ng Partido at hukbong 
bayan ang kanyang kamatayan 
at ginugunita ang kanyang bu- 
hay na puno ng kabayanihan at 
pagiging huwarang kasama, re- 

bolusyonaryo, ba- 
| bae at ina. 
Tulad ng mara- 
| mi pang anak ng 
| bayan, di tinaliku- 
ran ni Kasamang 


/ ” pat na paglilingkod sa 
if interes ng rebolusyon, 
sa mamamayan at sa ba- 


AA yan. Hindi mapipigil ng 


punglong kumitil sa kanyang 
buhay ang diwa ng nag-aalab na 
pagnanais na kumawala sa tani- 
kala ng pang-aalipin. Hindi 
maglalaho sa pagtigil ng tibok 
ng kanyang puso ang mga alaala 
ng isang kasama, babae, ina at 
rebolusyonaryo. 

Ang kanyang mga ambag sa 
patuloy at papalakas na pagsu- 
long ng rebolusyon ay mamana- 
hin ng susunod pang mga hene- 
rasyon ng rebolusyonaryo---mga 
batang henerasyon na susunod 
sa kanyang mga yapak at tata- 
ngan sa kanyang nabitawang 
sandata. 

Mabuhay ka, Ka Soly! 

Ang iyong diwa ay manana- 
tiling buhay at nag-aalab sa pu- 
so at kamalayan ng sambaya- 
nang iyong pinaglingkuran. Isa 
itong poy na kailanman ay di 
magmamaliw. AB 


ANG BAYAN Mayo 7, 2011 


Mayo Uno: Araw ng Poot 


LIBU-LIBONG manggagawa ang nagmartsa sa iba't ibang panig ng 
bansa para batikusin ang anti-mangagawang rehimeng US-Aquino 
at igiit ang dagdag na sahod at sweldo. 

Sa pangunguna ng Kilusang Mayo Uno (KMU), nag-ipon ang 
libu-libo sa Liwasang Bonifacio bago magmartsa patungo sa Men- 
diola. Pangunahing binatikos nila ang desisyon ni Aquino na ipau- 
baya ang usapin ng umento sa mga Regional Wage Board na kai- 
lanma'y hindi nagbigay ng sapat o makabuluhang dagdag-sahod. 
Ang kakarampot na ibinibigay nito ay mabilis na nawawalan ng 
saysay sa harap ng nagtataasang presyo ng mga bilihin at serbi- 
Syo. 

Nagkaroon din ng kaparehong pagkilos sa mga sentrong syu- 
dad ng bansa. 

Binatikos din ng KMU ang Malacafang sa ginawa nitong pag- 
aanunsyo na magbibigay ng "non-wage benefits" tulad ng mga 
benepisyo mula sa Pag-ibig at PhilHealth para lamang iwasan ang 
usapin ng pagdagdag sa sahod. 

Noong Mayo 2, nagmartsa ang mga myembro ng KMU sa harap 
ng DOLE habang isinasagawa ng RWB ang negosasyon para sa pag- 
tataas ng sahod sa Metro Manila. Hindi hinarap ng RWB ang mga 
nagraling manggagawa, at sa halip ay kinausap lamang ang mga 
dilawang lider ng Trade Union Congress of the Philippines (TUCP). 

Nagkakasya ang TUCP sa paghingi ng 

IPAGLABAN P40-75 lamang na umento sa sahod. Sa 

/ bayat libang bahagi ng bansa, umabot la- 

j f | mang sa P13-25 ang isinampang peti- 

"| syon ng mga dilawang unyon. 

NG Walang ibinukas na anumang pag- 

uusap ang rehimen para sa iginigiit 

w4 na P6,000 across-the-board na dag- 

| A dag-sweldo na hinihingi ng mga ka- 
| wani ng gubyerno. 

Ayon sa KMU, ang pinakahuling 

gA signipikanteng pagtaas sa sahod ay 
N7 noon pang 1990. Malaki na ang ibinaba 
#f ng tunay na halaga ng umentong nitong 
'A nakaraang 20 taon. 


N BALITA | 


2-araw na tigil-pasada, 
yumanig sa Panay 


MATAGUMPAY na idinaos ng 
mga progresibong tsuper at 
iba pang demokratikong grupo 
ang dalawang-araw na tigil- 
pasada sa isla ng Panay. Sa pa- 
ngunguna ng Kahublagan Kon- 
tra Kartel (KKK) at PISTON, tu- 
migil sa pagpasada ang halos 
100% ng mga pampublikong 
transportasyon sa Iloilo, Capiz 
at Aklan simula alas-10 ng 
umaga noong Mayo 2 hang- 
gang 3. Tumigil din sa pagpa- 
sada ang mga pampublikong 
transportasyon sa pagitan ng 
mga syudad at patungong An- 
tique. 

Isinagawa ng mga tsuper 
ang protesta para igiit ang 
pagbasura sa 12% value-added 
tax (VAT) sa langis at sa Oil 
Deregulation Law. Ipinana- 
wagan din nila na imbestiga- 
han ng rehimen ang sobrang 
pagpepresyo ng mga kumpa- 
nya ng langis sa kanilang mga 
produkto nang hanggang 
P7.50/litro. Anila, mas maka- 
buluhang tanggalin na lamang 
ang VAT sa langis kaysa sa ipa- 
mamahaging "pantawid pasa- 
da" ng rehimeng Aquino. Wa- 
lang silbi ang panakip-butas 
na solusyong ito ng rehimen, 
lalupat tuluy-tuloy ang pagta- 
as ng presyo ng mga produk- 
tong petrolyo. 


Tubo ng Shell, Exxon ngayong 2011, napakabilis na lumalaki 


NAPAKABILIS ng paglaki ng dulot ng pagtaas ng presyo ng 


tubo ng dalawang dambuha- 
lang kumpanya ng langis sa 
unang kwarto ng 2011. Tuma- 
as nang $10.5 bilyon o 69% 
ang kita ng Amerikanong kum- 
panyang Exxon habang 56.5 
bilyon o 41% naman ang iniu- 
lat na pagtaas ng kita ng kum- 
panyang Dutch na Royal Dutch 
Shell. Ang paglobo ng mga ki- 
ta ng dalawang kumpanya ay 


ANG BAYAN Mayo 7, 2011 


krudong langis. 

Samantala, iniulat ng Ibon 
Foundation na umabot sa 
P141.7 bilyon ang tubo ng 
tatlong pinakamalalaking 
kumpanya ng langis sa Pilipi- 
nas. Tinukoy ng Ibon na mas 
malaki pa ito sa P114.3 bilyon 
na kita ng 2.36 milyong pina- 
kanaghihirap na pamilyang Pi- 
lipino. 


Nitong nagdaang mga bu- 
wan, tuluy-tuloy ang pagtaas 
ng presyo ng mga produktong 
petroloyo sa Pilipinas. Iginiit 
ng mga subsidyaryo ng Shell 
at iba pang kumpanya na ma- 
lulugi sila kung hindi nila ita- 
taas ang presyo ng kanilang 
mga produkto. Ang totoo, na- 
pakalaki ng kinikita ng mga 
ito katuwang ng kanilang mga 
mother company. 


13 


N BALITA | 


Nakikinitang pagbabalik 
ng base militar ng US, tinutulan 


MAHIGPIT na tinututulan ng rebolusyonar- 
yong kilusan at mga demokratikong pwersa 
ang nakikinitang muling pagtatatag ng mga 
base militar ng US sa Pilipinas. 

Lumabas ang posibilidad ng pagbabalik 
ng base militar ng US sa bansa matapos bu- 
misita sa Subic Naval Bay Port ang mga 
Amerikanong senador na sina Daniel Inouye 
at Thad Cochran noong Abril 26. Bago ito, 
naibalita sa isang pahayagan na naghaha- 
nap ng alternatibong lokasyon ang US sa ha- 
rap ng mga sakuna at lumalawak na pana- 
wagan para patalsikin ang kanilang mga ba- 
se sa Okinawa, Japan. 

Dating base militar ng US ang Subic 
Naval Base. Napilitan silang iwan ito noong 
Setyembre 1991 matapos bumoto ang Sena- 
do ng Pilipinas laban sa tratadong nagpapa- 
hintulot sa pagpapapalawig sa kanilang pre- 
sensya sa bansa. 


Disempleyo sa Spain, lalong lumalala 


NITONG Mayo, iniulat ng Spain na lumampas na sa 
21% ang tantos ng kanilang disempleyo, pinakama- 
taas sa nakaraang 14 na taon. Halos limang milyong 
Spaniard ang walang trabaho mula noong unang 
kwarto ng taon. Dahil dito, parami nang parami sa 
kanilang mamamayan ang natutulak na maghanap 
ng panandaliang trabaho o mga trabaho sa "under- 
ground economy." 

Ang Spain ang panlimang pinakamalaking eko- 
nomya sa European Union (EU). Hindi nalalayo ang 
kalagayan nito sa kalagayan ng Greece, Ireland, Por- 
tugal at Iceland--mga bansang kinailangang salba- 
hin ng EU para hindi tuluyang gumuho ang kanilang 
mga ekonomya. Pero katulad ng nabanggit na mga 
bansa, mas malaking halaga ang kakailanganin para 
maisalba ang ekonomya ng Spain. 

Sa pangkalahatan, nasa abereyds na 10% ang 
tantos ng disempleyo sa buong Eurozone. Saklaw ni- 
to ang halos 16 na milyong mga European. Dahil di- 
to, patuloy na lumalawak ang mga protesta sa iba't 
ibang bahagi ng Europe. 


Bin Laden, anak ni Gaddaffi, patay sa mga operasyon ng US 


INIANUNSYO ni Pres. Barack 
Obama noong Mayo 1 ang pag- 
kamatay ni Osama bin Laden, ki- 
lalang lider ng al-Qaeda, sa 
isang interbensyunistang opera- 
syon ng mga espesyal na pwersa 
ng US sa loob ng Pakistan. Na- 
tunton siya ng mga ahenteng 
paniktik ng US sa isang man- 
syon sa Abbotabad, isang ba- 
yang malapit sa Islamabad, ka- 
bisera ng Pakistan. Kaagad na 
nagpadala ang US ng mga heli- 


tungkol dito, inamin ng US na 
hindi armado si bin Laden nang 
siya ay barilin. Matapos salakay- 
in ang mansyon, pinaulanan ito 
ng mga bomba mula sa mga he- 
likopter para matupok. 
Isinagawa ang operasyon 
nang walang pagpapaalam o pa- 
hintulot mula sa gubyerno ng 
Pakistan. 
Ang al-Qaeda na pinamumu- 
nuan ni bin Laden ang itinutu- 
ring ng US na nag- 
sagawa ng pam- 


kopter para bombahin ang man- 
syon. Bukod a” aai bobomba sa 


kay bin La- 

den, lima pa, mama” 
kabilang ang 
isang babae, 
ang napatay #2, 
sa pambobomba. gp 
Sa simula, ipina- p5 
hayag ng US EY sd 
na nakipagsa- ` ` 
gupaan si bin = 
Laden kung kaya Kos - 
siya napatay. Kar 
Pero matapos 
lumabas ang mga kwestyon 


14 


wiz 


World Trade Cen- 
, ter sa New York noong 
2001. Isinangkal- 
an ng noo'y rehi- 
meng Bush ang mga 
teroristang BB pang-aatake 
para salakayin at oku- 
pahin ang Afghanis- 
z- tan at Iraq sa su- 

2 munod na mga ta- 

on. Pinahigpit ng US 

at mga kaalyado nito ang se- 
guridad bilang paghahanda sa 
anumang ganting-salakay ng 


mga tagasunod ng al-Qaeda. 

Samantala, napatay din ng 
mga alyadong pwersa ng US ang 
anak ni Moammar Gaddafi na si 
Saif al-Arab, 29 taong gulang at 
tatlo niyang mga batang apo. 
Napatay sila nang bombahin ng 
mga eroplano ng NATO ang ba- 
hay ni Saif noong Abril 30 sa 
simpleng pagdududang nakatigil 
si Gaddafi roon. 

Umani ng batikos ang pagka- 
kapaslang ng mga sibilyan, ka- 
hit sa hanay ng mga unang su- 
muporta sa pambobomba, at la- 
long lumalakas ang pagtutol sa 
pananalakay ng US at mga alya- 
do nito sa Libya. Ayon sa mga 
bumabatikos, ang paggamit ng 
sobra-sobrang dahas laban sa 
pamilyang Gaddafi ay nagrere- 
sulta sa pagkamatay ng mga 
inosenteng sibilyan at dapat 
nang kagyat na itigil. Isinagawa 
ng US at NATO ang pambobomba 
sa kabila ng panawagan ni Gad- 
dafi para sa tigil-putukan at ne- 
gosasyon sa mga lokal na pwer- 
sang sinulsulan ng US. 


ANG BAYAN Mayo 7, 2011 


Editoryal 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


TAN 


Taon XLII Blg. 7 
Mayo 7, 2011 
www. philippinerevolution. net 


Dapat kagyat na panagutin 
ng rehimeng Aquino si Arroyo 


bibitiw ni Merceditas Gutierrez bilang Om- 

budsman nitong Mayo 6. Sa pagbibitiw ni Gu- 
tierrez, naalis ang isang malaking hadlang sa 
pagsasampa ng mga kaso laban kay Gloria Arroyo 
at sa mga kasapakat niyang kriminal. Bumibigat 
ngayon ang kanilang panawagan na panagutin na 
sa lalong madaling panahon sina Arroyo sa kani- 
lang pandarambong at pagnanakaw sa kabang-ba- 
yan, sa mahigit isanlibong mga kaso ng pama- 
maslang at iba pang mga krimen laban sa 
sangkatauhan. 

Nagbitiw si Gutierrez sa harap ng 
laganap na panawagan ng mamama- 
yan na patalsikin na siya sa pwesto 
niya bilang Ombudsman. Pinangu- 
nahan ng kanyang pagbibitiw ang 
nakatakda sanang pagbubuo ng Sena- 
do bilang isang korteng pang- 
impeachment na didinig ng mga rekla- 
mong isinampa laban sa kanya. 

Galit na galit ang mamamayan kay 
Gutierrez sa paggamit niya ng ka- 
nyang poder upang hadlangan 
ang pagsasampa ng mga kaso la- 
ban kay Gloria Arroyo na siyang hu- 
mirang sa kanya sa pwesto. Ang ' 
tanggapan ng Ombudsman ang 
ahensya ng reaksyunaryong gubyer- 
no na may tungkuling mag-imbesti- 
ga at magsampa ng kaso sa Sandi- 
ganbayan laban sa mga upisyal ng 
gubyernong nasasangkot sa mga kaso ng korap- 
syon at pang-aabuso sa pwesto. Subalit taliwas 
dito, nagbulag-bulagan si Gutierrez sa kabila ng 
malinaw na tuwirang pagkakasangkot ng kaibigan 
niyang si Arroyo sa iba't ibang mga kaso ng ko- 
rapsyon tulad ng NBN-ZTE deal, Fertilizer Fund 


Te» ng mamamayang Pilipino ang pag- 


Arroyo, sinampahan ng 


Mga tampok sa 
isyung ito... 


kasong pandarambong 
PAHINA 2 


13 armas, nasamsam 
sa Bukidnon PAHINA 6 


scam at marami pang iba. 

Sa pagbibitiw ni Gutierrez bilang Ombudsman, 
lalong lumalakas ang pagnanais ng mamamayang 
Pilipino na makitang kagyat na gumulong na ang 
prosesong ligal laban kay Gloria Arroyo, sa asawa 
nitong si Mike, mga anak at iba pang mga susing 
upisyal ng nagdaang rehimen na nasangkot sa 
malalaking kaso ng katiwalian. Nais din nilang 
makitang magsimula na ang prosesong ligal para 
panagutin si Arroyo at kanyang mga upisyal-mili- 
tar at panseguridad na responsable sa mga pasis- 
tang krimen. 

Kaya dismayadong-dismayado ang mama- 
mayang Pilipino kay Benigno Aquino III sa ka- 
biguan niyang makagawa ng kahit katiting na 
hakbangin para panagutin si Arroyo at mga 
kasapakat nito sa pandarambong at 
mga pasistang krimen. Kumukulo ang 
kanilang dugo na makita ang patuloy 
na pamamayagpag ni Arroyo sa poder sa 
kabila ng malalaking kasong kriminal na 
dapat niyang harapin. 

Para makuha ni Aquino ang suporta ng ma- 
mamayan sa kanyang kampanya 
sa eleksyon noong nagda- 
ang taon, tuluy-tuloy ni- 
yang binatikos si Arroyo at 
ang malalaking kaso ng ko- 
rapsyon sa ilalim ng nagda- 
ang rehimen. Kaya naman 
matapos ang ilang bu- 
wan, galit ang mamamayan 
sa kabiguan niyang gumawa ng mapagpasyang 
hakbangin upang simulan man lamang ang prose- 
so para iharap si Arroyo sa korte. Dahil dito ay la- 
long tumitibay ang pagsusuri na may nabuong 
aregluhan sa pagitan nina Aquino at Arroyo no- 
ong panahon ng eleksyon. 


PAN 


Ka Soly, Asawa, Ina, 
Rebolusyonaryo 
PAHINA 12 


Mga tuntunin sa paglilimbag 

1. Ang sinundang pahina, na eksaktong kopya ng pahina 1 maliban sa mas 
mapusyaw ang masthead o logo ay para sa mga gumagamit ng mimeo machine o 
naglilimbag sa paraang v-type. Idinisenyo ito para hindi madaling makasira ng istensil. 


2. Pag-print sa istensil: 


Sa print dialog, i-check ang Print as image 
Alisin ang check sa Shrink oversized pages to paper size 


I-click ang Advanced 
Tiyaking naka-set sa 100% ang Scaling 


a) 

b) 

k) I-click ang Properties 
d) 

e) 

d) Ituloy ang pag-print 


3. Hinihikayat ang mga kasama na ipaabot sa patnugutan ng AB ang anumang 
problema kaugnay ng paglilimbag sa pamamagitan ng v-type. Magpadala ng email sa 
angbayan@yahoo.com 


